CAN DDESGRIFIADOL O 


0. DAFYDD ISAAC DAVI 


GYNT O DY'R CAPEL LLANYMDDYFRI. 












me Buddugol yn Eisteddfod y lle uchod, 
4 Dafydd Isaac, y mae adgof, 

i Am â' hynodion aml di, 

i 


'N peri fod dy goffadwriaeth 
'N gyssegredig genym ni ? 

, Mwy ni allwn fyth anghofio, 
Dy ffraethineb ar bob pryd, 
Mae dy ddywediadau byrion, 
Megis perlau yn ein bryd. 


Mae prydferthwch ^n argraffedig, 
Ar y creigiau cribog sydd 

Yn syll-dremu yn ddaneddog, 

Ar ogoniant teyrn y dydd ; 

Hoffus genym roch y rhaiadr, 
Pan yn brochu'n guchiog iawn, 
Ac mae'r dymestl hithau weithiau, 
Yn ein clustiau'n fiwsig llawn, 


Mae'r ddynoliaeth fel mae anian, 
Ac amrywiaeth ar ei gwedd, 

Y mae ganddi'r addurnedig, 
Wych ddysgawdwr ar ei sedd ; 
Yn ei ymyl y mae hurtyn, 
Anwybodus a difoes, 

Arall un yn ffraeth a gwreiddiol, 
Neu feddyliwr pena'r Oes, 














2, 


Nid tlws berlyn caboledig, 

Addysg wiwdeg blentyn, nef 

Ydoedd Dafydd Isaac hynod, 
Beauly unadorned oedd ef; 
Dwfn-wreiddiolder a ffraethineb, 

A sarugrwydd yn cydgwrdd, 

Heb ddiwylliant mwyn addysgiaeth, 
Oedd yn ngwron y tŷ cwrdd. 


Edrych wnai yn annaiarol 

Hyll dychrynllyd iawn ei wedd, 
Bychan, llwydaidd, un-llygeidiog, 
Cloff, anafus hyd ei fedd ; 

Gwallt gor-grychiog, gwar-grymedig, 
Wrth ei ffon ymlusgai'n mla'n, 

A*r un llygad gwyllt a feddai, 

Yn gwreichioni mellt a than. 


“* Oes gyhoeddiad i mi yma?” 
Ebe dieithr-ddyn * ryw dro, 
Wedi curo dôr ty'r Capel, 

A gwel'd Dafydd, wrtho fo 
“Beth yw'ch enw£” ebe Dafydd, 
Gan hyll dremu'n salw iawn, 
Yntau dd^wedai'n foneddigaidd, 
Rhodd ei enw iddo'n llawn. 


“€ Dyna enw rioed ni chlywais 

I am danoch chwi o'r bla'n— 

Ble mae'ch cartre? o ble daethoch 2” 
Ac o'i lygad gwreichiau tân ; 

Gyda hyn y gwr a welwodd, 

Heb yn gwybod beth i ddwe'yd, 

“ A ddysgyna'i ebai'n llariaidd,— 
Nid wy'n gwybod beth i wneyd”, 


“ Beth i wneyd,—y dyn, a feiddiwch 
Ddod ar gefn eich march i'r ty ? 


Disgyn, gwnewch, gadewch eich ceffyl 


Nawr o dan fy nghofal i 7 


* W. Llewelyn. 


* 
Ŷ 
ì i 





F*. 





MR 


y 


5^ 


Wedi iddynt gyfeillachu, 

Ac ymgomio wrth y*ŵn, 
Gwelai'r gwr o dan sarugrwydd, 
Heddwch a thangwgd AM glân. 


O! y ffrydiau o hyawdledd j 
Mewn unigedd ffryâïai ma's, 

Dros wefusau Dafydd Isaac, 

Ar ddiderfyn olud gras ; 

Llawer gwledd fwynhawyd genym, 

Yn llechwraidd wrth y dôr, 

Pan bai Dafydd wrtho'i hunan, 

Yn esbonio arfaeth Iôr, 


Dacw'r bychan llwyd ei olwg, 
Nawr yn anuerch'gorsedd gras, 
Yn gyhoeddus yn y Capel, 

(Lle tywellti'r neid flas;) 

O ! y nerth, y grym, a'r yni 

YR 

Yn mhob brawddeg ac ymadrodd, 
Ac eglurder haner|dydd. 


Os yw'r llygad bychan yna, 

Yn gwyllt-ennyn yma athraw, 
Y mae llygad ffydd ei enaid, 
Yn mhellderau'r ** byd a ddaw,” 
Mwy na hyny dwg oleuni, 

Pur danbeidrwydd nefol fyd, 
Nes oedd arwydd presenoldeb 
Y Shecinah yno i gyd. 


Do, bu farw mewn tangnefedd, 
A eth ei enaid fry i'r nef, 

Lle ca blymio yn ddiddarfod 
I'w dragwyddol arfaeth Ef ; 
Os nachollo dd yn yr afon 

Ei hynodion ar y.llawr, 

Tebyg yw ei fod ef yno 

Gan y llu yn favriie mawr. 


THOMAS THOMAS. y ( Ivor Glan Deuddwr 





